ADABIN HAUSA A SAUKAKE 


SA'IDU MUHAMMAD GUSAU 


CENTURY RESEARCH AND PUBLISHING LIMITED 
KANO - NIGERIA 


Century Research and Publishing Limited 
Abuja Kano Kaduna Lagos Zaria 


© Sa'idu Muhammad Gusau, 2011 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya 
da Kimiyyar Harshe, 

Jami'ar Bayero, Kano. 
smgusau@yahoo.co.uk 


smgusau.hau@buk.edu.ng 


ISBN-978-978-48643-6-7 


An fara bugawa a shekarar 2011 
An sake bugawa a shekarar 2013 


Century Research and Publishing Limited 
Kano-Nigeria 


KUNSHIYA 


Sadaukarwa 
Gabatarwa 


1.0ADABI A WAJEN HAUSAWA 

1.1 Abincin Adabi na Hausa 

1.2 Manufar Adabi : 
1.3 Fuskoki da Halayen Adabin EZE 


2.0 Nau'o'in Adabin Hausa 
2.1 Adabin Baka | : 
2.1.1 Adabin Baka na Wakoki da Kade- 
Kade da Bushe-Bushe l 
2.1.2 Adabin Baka na Zube 
2.1.3 Adabin Baka na Azancin Mapana 
14 
2.2 Adabi Rubutacce 
2.2.1 Rubutattun Wakoki na Hausa 
2.2.2 Rubutun Zube na Hausa 
2.2.3 Rubutaccen Wasan Waka 
na Hausa 
3.3Adabin Hausa Cikin dawali 
19 


3.0 WASU KALMOMIN FANNU NA 


NAZARIN ADABIN HAUSA : 20 


3.1 Kalmomi na Sunayen Adabi 


22 

3.2 Kalmomin Nazarin Adabin Zube : 23 
3.2.1 Kalmomin Nazarin Tatsuniya/ Gatana 23 
3.3 Kalmomin Nazarin Azancin Magana 24 
3.4 Kalmomin Nazarin Waka : ; 24 
3.4.1 Kalmomin Auna Ee ko GE 


Waka : : 24 
3.4.2 Kalmomin Fitar da Ma' anar etete 25 
3.4.3 Kalmomin Nazarin Waka Game-Gari 25 


3.4.4 Sunayen Makada da Mawaka : 26 
3.4.5 Sunayen Rumbun Adana Wakokin 

Hausa ; 26 
3.4.6 Wasu Kalmomin Wazariti Wakakin 

Baka : : 27 
3.4.7 Wasu Kalmomin Marro Rubutacciyar 

Waka : : 28 
3.5 Wasu Kalmomi Game Gari na Nazaniti 

Rubutaccen Adabi : : < 29 


3.6 Wasu Kalmomin Nazarin AA 
Labarai (Zube da Wasan Kwaikwayo) 31 
3.7 Wasu Kalmomin Nazari Game-Gari 33 


Kammalawa: : ; : ; 34 
Manazarta : h ; h h 36 


SADAUKARWA 


Da yardar Allah da amincewarsa na sadaukar 
da wannan littafi ga malamina, masoyina, Farfesa 
Abdulkadir Dangambo, jagoran adabin Hausa, 
garkuwar nazarin wakokin Hausa, wanda ya 
sadaukar da rayuwarsa wajen koyarwa da kuma 
tarbiyyar alumma da dora ta bisa turba ta ilmi. 

Allah ya kara daukaka al'amurransa, ya kiyaye 
shi, ya sa a gama lafiya, kuma ya kyautata bayansa, 


amin. 


GABATARWA 


Masana adabin Hausa sun yarda kalmar adabi 
ta samo asali ne daga harshen Larabci (Rufa'i, 1981 
da Dangambo, 2008 da Gusau, 1991 da sauransu). 
Daga Larabci kalmar ita ce adab ko adb (tilo) ko d'ab 


(jam'i), wasu kuma suna ganin daga addaba (tilo) ko 


adab (jam'i) aka sami asali na kalmar (Gusau, 1991: 


1). A Larabce, ta hanyar lugga!, kalmar na iya zama: 


- fasaha, 

- kwarewa; 

- wata hanyar yin wani abu; 

- abu mai kayatarwa; 

- halaye kyawawa; 

- halin da'a 

- tarbiyya ko hanyar kyautata halaye; 

- fannonin ilmi da tarbiyya, misali: adabul- 


darsi; adabul-akli; 


- ilmin kyautace rayuwa, misali: addabani rabbi, 
fa'ahsana ta'adibi; 
- shirya liyafa, musamman a jahiliyyar 


Larabawa - adaba; misali: Amila 


1 A bisa xabi'ar kalmomi, kalma takan sami ma'anoni guda biyu, ma'ana 
ta lugga wato ta harshe, ko ta asali ko ta farko da kuma ma'ana ta 


isxilahi wato ta fannin ilmi ko ma'ana ta aro. 


ma'adaba: ya shirya liyafa (Gusau, 1991: 
1). 

Ma'anar adab a Larabci ta fannin ilmi ta 
bambanta dangane da shudewar lokuta. A jahiliyyar 
Larabawa, adab wata hanya ce ta nuna dabi'a ta 
kwarai, ko shirya liyafa ko walima ko cin abinci. A 
farkon Musulunci tana nufin fannonin ilmi kamar 
sanin Alkur'ani da Hadisai da fikihu da wakoki da 
hikayoyi da ruwayoyi da kuma hudubobi da 
sauransu. 

A daular Umayyawa, adab shi ne ya kunshi 
wakokin jahiliyya? da wakokin baka da tatsuniyoyi 
da da hikayoyi. A zamanin Abbasiyawa kuma adab 


ya bunkasa har ya kunshi adabin baki da sikafofinsu 


d Wagogi, musamman na lokacin da ake kira Ayyamul-Arab. Adabi a lokaci na zantukan hikimomi ne, 


musamman daga Larabawan gauye, da karin magana da wagogi da labarai da ruwayoyi da hikayoyi. 
Tuna 018 aka sami shigar rubutun gagaggen labari da wasan kwaikwayo cikin adabin Larabawa na 


asali. Daga nan ne adabin Larabci ya koma adabin zube da waga. 


da al'adunsu?. Adab na Larabci ya ci gaba inda ya 
kunshi ayyuka na dan'adam, musamman na hikima 
da azancin magana da makamantansu?“. Daga bisani, 
adab na Larabci ya takaita ne kawai a kan waka da 
zube (Gusau, 1991) kuma kan haka ne aka yi masa 
rubuce-rubuce da yawa, sannan kuma a rubuce ake 
aiwatar da shi ba a baka ba tun kuwa kafin karni na 
shida (K6)?. 

Ana ganin adabin Ingilishi ya fara wanzuwa a 
tsakanin K5 zuwa K6, lokacin da ilmin rubutu na 


abacada ya iso Ingila. 
3 A irin wannan lokaci ne aka fara samun adab da ake kira adbul- 
mu'athar wato adabi na wani lokaci ko zamani ko adabi na yayi. 


4 Al-Jahiz da Ibn Al-Muqaffa da Al-Farabi da irinsu sun samar da 


ayyukan adabi da yawa a wannan lokaci da bayansa. 


° (Q6): Q, tana nuna qarni, misali: qarni na shida (Q6), ko qarni na biyar 


(Q5) ko qarni na sha shida (Q16) da sauransu. 


An kuma fara rubuta 'yan wake-wake ne da 
addu'o'i ana nannadewa kamar layu?. Daga nan 
kuma aka fara rubutun littattafan hira da suka haifar 
da rubutun zube. 

Adabi na Turawa ta wannan fuska, adabi ne 
wanda aka soma gina shi tun a tsakanin karni na 
biyar zuwa karni na shida (K5-K6), musamman 
bayan bunkasar dauloli na Girkawa da Romawa. 
Kuma adabin Ingilishi an samar da hanyar rubuta shi 
ta yanayin rubutu na Latin daga Romawa (Yahaya, 


1988: 2). 


6 Tafiyar da rayuwa irin ta Kanisa ta taka muhimmiyar rawa ta fuskar 
adabin Turawa a wancan lokaci, tun ma ba ta hanyar gudanar da 
wagogi da kaxe-kaxe a coci-coci ba, ga kuma labarai iri-iri da ake 


tsarmawa lokaci bayan lokaci. 


Adabin Turai” ya sarku ne da ma'amaloli na 
rayuwar yau da kullum a farkon bullowarsa da suka 


hada da: 


- maganganun hikima; 

- labarun baka; labaran gargajiya; 
- tatsuniyoyi; 

e Wwakokin baka; 

- sana'oi; 

- al'aduna yau da gobe; 

- kade-kaden gargajiya; 

- isharori da hanyoyin sadarwa; 


- addinan gargajiya; 


7 Afarkon al'amari adabin Turai yana da harshen damo ne, akwai Orature, 
adabin baka (Oral+ture) da kuma Literature, adabi na rubutu 
(Literary+ture), daga nan aka sami Folklore, abu na alumma = adabin 
gargajiya (Folktlore), sai ya zama Folklife, abin da ke bayyana rayuwar 
al'umma (Folk- life). Shi ma adabin Turawa a hankali ya matse ya zama a 


rubuce ake aiwatar da shi (Literature). 


- rubutattun wakoki; 
- kagaggun labarai; 
- wasannin kwaikwayo; 


- da sauransu (Gusau, 2008: 7-9). 


Habakar ilmi da yawaitar fannoninsa a kasar 
Turai sun janyo aka sami hada-hada ta ayyukan 
adabi daga mutane daban-daban. Alal-misali, yakin 
Norman (mutanen Scandanaria) da kafa mulki a 
kasar France da Italy da Ingila sun kara zuguguta 
ayyukan rubutaccen adabi. A K16, Williams 
Shakespeare da mukarrabansa sun karfafa rubutun 
wasannin kwaikwayo da zube. Zuwa yau rubutaccen 
adabin Turai ya bunkasa matuka kuma ya sami 
marubuta, manya da kanana, da sassan adabi daban- 


daban da kuma kungiyoyin adabi iri-iri. 


1 
1.0 ADABI A WAJEN HAUSAWA 


Sakamakon cudanyar Hausawa da Larabawa ta 
hanyoyi daban-daban ya kawo aka sami kalmomin 
Larabci suka shiga harshen Hausa (Sa'id, 1981 da 
Bature, 1985 da Rufa'i, 1981 da sauransu). Daga 
cikin ire-iren kalmomin da Hausawa suka samu daga 
Larabci akwai kalmar adabi, mai tushe daga adab?. 

Manazarta adabin Hausa sun bayyana ma'anar 
adabi ta fannin ilmi (isdilahi)? ta hanyoyi daban- 
daban kamar Yahaya (1973) da Dangambo (2008) 
da Ibrahim (1977 & 1981) da Yahya (1984) da Umar 


3 Kamar yadda bayanai suka gabata a baya. 


? An riga an bayyana ma'ana ta isxilahi wadda ita ce ma'ana ta biyu da 


aka ba wa kalma bisa wani abu ko bisa wani fanni na ilmi. 


(1978) da Yahaya 8: Muhammad (1976: 3-5) da 
Yahaya, I. Y. da wasu (1992) da Gusau (1984) da 
sauransu. Alal-misali, Yahaya (1973) cewa ya yi: 

“Adabi wata babbar hanya ce da 

dan'adam yake yin amfani da ita don 

ya sadar da abubuwan da suka shafi 

rayuwarsa da ta 'yan'uwansa (iyali 

ko dangi ko kasarsa) ga su “yan uwan 

ko wasu daban. Abubuwan da yakan 

so ya sadar din nan kuwa sukan shafi 

wani abu ne da ya dadada masa 

zuciya ko wanda ya sosa masa rai ko 

wanda ya shafi siyasa ko addini ko 


wayar da kai wato ilmi”. 


Bayan wasu zanguna na hidimta wa adabin 
Hausa, an lura adabi ne wanda yake tafiya da faruwa 
da bunkasar harshe da kuma hanyoyin tasarrufin 


rayuwa wanda ya wanzu tun ran gini ran zane. Haka 


kuma adabi ne wanda ya kunshi hikimomi da 
dabarun sarrafa rayuwar Hausawa tun daga lokaci 
na gargajiya har zuwa yaulb, 

Domin haka, adabin Hausa, adabi ne wanda ya 
shafi hikimomi da sarrafa harshe da kuma hanyoyi 
wadanda suka shafi tafiyar da rayuwa ta yau da 
kullum, kuma yakan zama mai yin darasu da 
hannunka-mai-sanda ko mai barbada gishiri a 


rayuwa. 


1.1 Abincin Adabi na Hausa 

Harshe shi ne abinci na adabi wanda yake 
taunawa ya hadiye ko ya furzar. Tarin kalmomi da 
jumloli kuma su ne tubalai wadanda ake sassarkawa 
atayar da matanin adabi. Harshen adabi a dabaibaye 
yake da kalmomi masu daga hankali, masu kaifafa 


tunani, masu balaga, masu hikima. 


10 Wasu manazarta suna ganin adabi, madubi ne na rayuwar al'umma 


tun daga haihuwa zuwa mutuwa da ma rayuwa bayan mutuwa. 


Adabin Hausa ya kunshi sarrafa harshe a cikin 
hikima da azanci ta sigar waka ko zube ko azancin 
magana. Adabi ne kuma da ke bukatar tunani da 
kwarewa da zalaka ta yadda zai zama mai jan 


hankali mai kuma saurin sadarwa. 


1.2 Manufar Adabi 

Daga cikin muhimman manufofi na adabi akwai 
bunkasa tunanin dan'adam, musamman ma 
daidaitawa da saita kwakwalwar yara masu tasowa 
(Williams, 1990). Haka kuma adabi abu ne wanda 
yake gina tunani, ya wasa kwakwalwa, ya daidaita 
tsinkaya. Sannan yana daukaka alfarma da mutuncin 
dan'adam, ya dora mutum bisa wata daraja ta sanin 
kima da sanin ya-kamata inda ta haka ne halaye na 


mutum sukan kammala, su kuma cika. 


1.3 Fuskoki da Halayen Adabin Hausa 
Adabi yana da wasu fuskoki da halaye da yawa 


wadanda suka hada da: 


- Adabi abu ne wanda za a iya sauraro ko a 
haddace ko a gani, a karanta, kuma wanda za a iya 
rubutawa da hannu ko ta amfani da wata na'ura. Ta 
haka ne adabi yake iya zama ma'adani na bayanan 
baka ko rubutattu. 

- Adabi, abu ne kagagge, tsararre a kan wani 
tunani na musamman da ake gabatar da shi da 
harshe mai zalaka. Ashe shi adabi zubi ne mai jan rai, 
zubi mai dadi, wani lokaci kuma mai daci, mai 
bayyana farin ciki ko ban haushi ko ban takaici. Abu 
ne mai jefa jin dadi ko tsoro, ko sanya nadama ko 
juyayi ko gamsuwa ko girsuwa. 

- Ayyukan adabi za su zama masu armashi, 
masu karsashi, masu tsima jiki, masu habaka tunani, 


masu ratsa kwakwalwa. Ba ruwan adabi da ayyukan 


da ba na balaga ko hikima ko zalaka ko kaifafa da 
sakaya tunani ball, 

- Adabi yakan kunshi kwaikwayo a aikace, ko 
sauwara tunani ta yadda za a tsara aukuwar wani 
abu ko a yi hasashe kan faruwarsa. 

- Adabi hanya ce da takan gabatar da abubuwan 
da suka auku ta hanyar kawatawa da zayyana da yi 
musu kwalliya da ado da riga mai barage ko mai 
tawalweniya. Wani bi a wajen gabatar da adabi za a 
ci karo an yi amfani da salon hira ko shillo ko dibilwa 
da sauransu. Dubi abin da Makada Budan Zakka yake 
gaya wa wani sarki: 


Jagora : Sarki kada ka zama kulmen gala, 
'Y/Amshi: Kowa iso aza kulki ya kai, 
Jagora : Abin da aka so ga mai kasa, 
'Y/Amshi: Ya dinga fara da baka, 
(Gusau, 1988) 


“ Shi ya sa ayyuka kamar na kimiyya da tarihi da addini da qere-qere 


da sauransu suka zama ba na adabi ba. 


Abubuwan da suka auku a hakikanin rayuwa 
kan sarrafu zuwa ayyukan adabi a sarrafaffen bayani 
kamar a bayyana labarin rayuwar wani a tsarin 
shiryayyen labaril2, Dubi misalin aukuwar abubuwa 
a littafin Shaihu Umar (1966 & 1974) na zube da 
wasan kwaikwayo, da Mutanen Kogo (1976) labarin 
wanda aka bayar a siffar wasan kwaikwayo. 

- Matanonin adabi suna yi wa rayuwa 
hannunka-mai-sanda ne da koyar da darussa iri-iri 


da yin ishara da nuni cikin nishadi ta yadda za a dora 


12 Alal-misali, akwai wani fim na Turawan Amerika wanda ake kira 
Radio. A bayanan farko na wannan fim an nuna, an gina shi ne a kan 
labari na haqiqa, bisa rayuwa ta wani mutum da ake kira James wanda 
aka haife shi da tavin hankali. To, da ya fara girma sai ya lazimci 
sauraron radiyo, kuma saboda haka aka yi masa laqabi da Radio. 
Amma, bayan da iyayensa suka rasu, an sami wani ya ci gaba da kula 
da shi har ya yi karatu na diploma da kuma ilmin koyar da 
wasanni(Coach). Duk da an yi wannan mutum a rayuwa, daidaita 
rayuwarsa ta koma ta ilmi sarrafaffen bayani ne domin a yi wa al'umma 
hannunka-mai-sanda a dinga kulawa da masu rauni har su zama 


mutane amsu amfani. 


mutane bisa rayuwa tagari kuma a shiryar da su 
zuwa ga tafarkin gaskiya. Aristotle ya ayyana, ana 
bukatar ayyuka ko matanoni na adabi su zama kusa 
da hakika, ko su kusance a siffa daya, ko ma'auni 
daya. Alal-misali, idan adabi ya kawata ko adonta 
hoto na hakika har kwalliya ta biya kudin sabulunta, 
to ya cim ma burinsa. 

- Wata haliyyar adabi kuma ita ce, adabi yana 
tafiya ne bisa lokuta, yakan zama kayyadajje na wani 
lokaci, ko ayyananne bisa wasu halaye, kuma yakan 
yi hijira ko tafiya mai nisa daga wani wuri zuwa wani 
wuril3, Ta irin haka ne ake samun adabin Girkawa ko 
adabin Romawa ko adabin Sinawa ko adabin karni 


na ashirin ko adabin bayan 'yanci ko adabin 


13 Irin wannan adabi yakan zama na zamani ko na lokaci ko na yayi ko na hijira 
ko matafiyi da sauransu. Adabi ne wanda yakan yi gaura daga wata gasa zuwa 
wata gasa kamar tatsuniyar “Kan Sarkin Agadez' wadda ake jin ta yo hijira ne 
daga Jamhuriyar Nijar a vangaren gasar Agadez ta shigo gasar Hausa saboda 


hulxoxin da suke ta wakana tsakanin qasashen biyu. 


Sarauniyar Ingila ko adabin Kitsch na Jamusawa ko 


adabin Kasuwar Kano na Hausawa da sauransu. 


2 


2.0 NAU'O'IN ADABIN HAUSA 


Manazarta adabin Hausa (Muhammad, 1973 & 
1990 da Dangambo, 2008 da Gusau, 2008 da 
sauransu) sun yi matukar kokari wajen karkasa 
adabin Hausa zuwa gidaje manya da kanana tare 
kuma da bayyana tarihin ginuwa da habakar adabin 
Hausa da kuma fito da hanyoyin nazarin adabi iri-iri 


daga manazarta adabin Hausa daban-daban 14, 


14 Daga cikin waxannan ayyuka akwai Muhammad. 1973. “A Vocabulary of 
Literary Terms in Hausa” a cikin Harsunan Nijeriya III da Hausa Metalanguage, 
(1990); da Yahaya da Muhammad. 1976. Darussa a kan Adabin Hausa; da 
Xangambo. 2008. Rabe-Raben Adabin Hausa; da Skinner. 1980. An Anthology 
of Hausa Literature in Translation; da Umar. 1980. Adabin Baka; da Mukoshy. 
1978. Adabin Hausa; da Yahaya. 1984. “Matsayin Wagogin Baka a Cikin Adabin 
Hausa”; da Ibrahim. 1981. Adabin Gargajiya na Hausa Kafin da Kuma Bayan 


Williams (1990), wani masanin adabi na duniya 
ya bayyana adabi ya hada hikimomi na waka da zube 
da wasan kwaikwayo a sauwararren tunani ko 
kagagge ko tsararre ko makamantan haka. Akwai 
manyan nawo'in adabi wadanda suka zagaye 
rayuwar al umma da suka hada da: 

- adabin al'umma?*; 
- adabin nahiyal6; 


- adabin yayi ko lokaci ko zamani”; 


Musulunci”; da Gusau. 2008. Dabarun Nazarin Adabin Hausa; da Gusau. 1991. 
“Tsokaci kan Tushen Kalmar Adabi”; da Wushishi. 1998. “Adabin Baka: 
Sigoginsa da Hikimominsa”; da Xan'iya. 1997. “Adon Harshe Cikin Rubutaccen 


Adabin Hausa”; da sauransu. 


15 Wannan adabi ya shafi kowa da kowa a cikin al'umma. 


16 Yana nufin adabi na qarorin duniya kamar qara ta Afirika ko Asiya ko 
Turai ko Amerika da sauransu. 

17 Adabi ne da ya shafi wani rukuni na al'umma ko jama'a ko wanda aka 
xora bisa wani yayi na lokaci kamar adabin Sarauniya Elizebeth (Ingila) 
da adabin Kitsch (Jamus) da adbul Mu'athar (Larabawa) da adabin 


Kasuwar Onitsa (Igbo) da adabin Kasuwar Kano (Hausawa). 


- adabi matafiyi ko adabi mai hijira ko 
kaura18. 

Har wa yau ta wata fuska adabi yakan zama 
mai nauyi (tsada) ko mai sauki (arha). Irin wannan 
adabi ya dogara ne ta hanyar aiwatarwa da kuma 
sadar da shi. 

Idan aka waiwayi iren-iren adabin Hausa ta 
fuskar kayan cikinsa, masana (kamar Dangambo, 
2008) sun rarraba shi zuwa manyan gidaje biyu 
wadanda suka hada da adabin baka da adabi 
rubutacce kuma dukkan wadannan nawo'in biyu, 
kamar yadda Williams (1990) ya nuna suna iya zuwa 


ta hanyar waka ko zube ko wasa. 


2.1 Adabin Baka 
Adabin baka!? shi ne wasu manazarta suke 


ambata adabin gargajiya kuma adabi ne wanda 


18 Misali: adbul-mahjar (Larabci). 
1 Wasu sukan kira wannan adabi da 'adabin ka’ ko 'adabin gargajiya’. 


yakan kunshi zantuka gajeru ko dogaye na hikima da 
ake shiryawa jumla-jumla ko shimfide, sannan ana 
gabatar da shi ne da ka wato ta baka, a kuma kiyaye 
shi da ka ta haddacewa. Adabin baka yana da halaye 
da suka hada da: 

- adabi ne na asalin al'ummar Hausawa wanda za 
a iya kira na gargajiya; 

- adabi ne da ake yin sa da fatar baki, a ajiye shi 
da ka, a haddace shi da ka; 

- adabi ne mai dogon tarihi wanda Hausawa suka 
gada daga iyaye da kakanni; 

- adabi ne wanda ya kunshi waka da zube da 


azancin magana. 


2.1.1 Adabin Baka na Wakoki da Kade-Kade 
da Bushe-Bushe 


Wakoki da Sauran Wake-Wake 
Wakokin makada 

Wakokin dabe 

Wakokin nika 

Wakokin daka 


Wakokin raino 

Wakokin gada (aure + dandali) 
Wakokin cikin tatsuniya 
Wakokin cikin tashe 

Wakokin cikin finafinai 
Wakokin yara maza 

da sauransu 


. Bushe-Bushe 


busar kaho 
sarewa 
algaita 
tilliberi 
farai 
kwabira 
kakaki 
damalgo 

da sauransu 


. Kade-Kade 


kidan yaki 
kidan tsafi 
kidan farauta 
kidan sana'a 
kidan datsa 
kidan gangami 
kidan tauri 


bidan saran tuji 
kidan tambari 

kidan bullowar kaka 
kidan taushi 

kidan dara/ bariki 
(molo, garaya, goge da sauransu) 
kidan kotso 

kidan shatu 

kidan jauje 

kidan duma 

kidan banga 

kidan bandiri 

kidan buta 

kidan diskon Hausa 
kidan talla 

kidan fiyano 

kidan bori 

kidan take 

da sauransu 


2.1.2 Adabin Baka na Zube 


tatsuniya/ gatana 
kissa 

labari 

hikaya 

tarihihi 

tarihi 

almara 


2.1.3 Adabin Baka na Azancin Magana 


2.2 


karin magana 
tumasanci 
kirari 

arashi 

bakar magana 
barkwanci 
salon magana/ karangiya 
gatse 
kacici-kacici 
shagube 

ba'a 
gugar-zana 
sara 

dungu 
waskiya 
santin magana 
zambo 
zaurance 
habaici 

saye 


Adabi Rubutacce 


Rubutaccen adabi?? shi ne wasu manazarta 
suke kira 'adabin zamani. Wannan adabi ana 
gabatar da shi ne a rubuce a cikin yanayin rubutu na 
Ajami?! ko cikin yanayin rubutun boko??. Adabi 
rubutacce yana da halaye kamar haka: 

- a rubuce ake yin sa, a karanta shi a rubuce, a 
kuma adana shi a rubuce; 

- adabi ne bako wanda Hausawa suka samu ta 
hnayar huldodi da alummun Larabawa da Turawa 
da sauransu; 

- adabi ne wanda Hausawa suka samu a 


sakamakon iya rubutu da karatu; 


20 Shi wannan adabi, wasu sukan kira shi 'adabin zamani’ ko 'adabin 
takarda' ko 'adabin rubutu' da sauransu. 
21 Rubutun Ajami shi ne wanda ake yi ta amfani da haruffan Larabci ko 
na abajada kuma daga dama ake faro shi. 
22 Shi kuma rubutun boko ana yin sa ta hanyar qwayoyin sauti na 


Ingilishi da ake kira abacada wanda yake farawa daga hauni (bahago). 


- adabi ne wanda nisan tarihinsa ya takaita ne 
daga lokacin da Hausawa suka sami ilmin rubutu, 
duk da yake ba lalle ne alumma ta fara rubuta 
adabinta da zaran ta iya rubutu ba. Ta haka ne aka 
sami tazara tsakanin lokacin da Hausawa suka iya 
rubutu na Larabci da kuma lokacin da suka kago 
rubutun Ajami. 

- adabi rubutacce shi ma ya rarrabu zuwa adabin 
waka rubutacciya da adabin zube rubutacce (labarai 
kagaggu) da kuma adabin rubutaccen wasan 


kwaikwayo. 


2.1.4 Rubutattun Wakoki na Hausa 


- rubutattun wakoki cikin Ajami; 
- rubutattun wakoki cikin boko; 


- rubutattun wakoki cikin finafinai. 


2.1.5 Rubutun Zube na Hausa 


Rubutun zube na kagaggun Labarai shi ne 


wanda ya shafi rubutu na adabi kai tsaye kuma ya 


ya kunshi wadannan nav’o’in labarai da wasunsu: 


2.1.6 


labaran jaruntaka 
labaran yake-yake 
labaran kaifafa zukata 
labaran tafi-da-hankali 
labaran soyayya 
labaran sihiri 

labaran barayi 
labaran ban-dariya 


sauran labarai na ilmi da fadakarwa 


Rubutaccen Wasan Kwaikwayo na Hausa 


- wasa na littattafai 


- wasa na radiyo 


- wasa na talabijin 


- wasa nafinafinai 


- wasa na dandamali 


- wasa na majigi 


- da sauransu 


2.2Adabin Hausa Cikin Jadawali 


Hausa 
Harshe Adabi Al'adu 


Adabin Baka Adabi Rubutacce 


(Adabin Gargajiya) (Adabin Zamani) 
| | 
Adabin Wakoki da Rubutattun 
Wakoki 
Kade-Kade da Bushe-Bushe 


Adabin Zube Rubutaccen Zube 
—Adabin Azancin Magana —Rubutaccen Wasan 
Kwaikwayo 


3 


3.0 WASU KALMOMIN FANNU 
NA NAZARIN ADABIN HAUSA 


Tunanin nazarin adabin Hausa ya fara tasowa ne 
bayan zuwan Turawa kasar Hausa da iya rubutu da 
karatu na boko da kakkafa makarantu daban-daban 
tun daga elemantare da furobishal da midil da 
firamare da sakandare da kwalejoji har zuwa 


jami'o'i. 


Kafin 'yan kasa su fara koyar da adabi, Turawa 
ne suka soma koyar da darussan adabi a cikin 
harshen Ingilishi. A wannan lokaci, kalmomin 
nazarin adabi a cikin Ingilishi aka tsara su da ma 
sauran tsare-tsare na koyar da Hausa duk da Turanci 
ake yi. 

Daga bisani, a wajejen shekara ta 1973, malamai 
‘yan kasa suka hada karfi a wani taro da aka yi a 
watan Mayu, 197323 suka fara samar da kalmomin 
fannu na nazarin adabin Hausa. A daidai lokacin ne 
aka daidaitu a kan suna na adabi da kuma raba-darni 
da ake yi wa kalmar ta 'adabi' da wasu kalmomi 


wadanda suke yin nuni kan wasu sassa na adabi. A 


2 “Yan qasa masana Hausa da ilmin Harsuna da adabi da al'adu sun 
halarci wannan taro kamar Farfesa Xalhatu Muhammad da Farfesa M. 
K. M. Galadanci da Farfesa Xandatti Abdulqadir da Farfesa Ibrahim 
Mukoshy da Farfesa Dauda Bagari da Farfesa Muhammad Hambali 
Jinju da Faefesa Ibrahim Yaro Yahaya da Farfesa Abubakar Balarabe da 


sauransu. 


wannan taro an fara tsara wasu muhimman 
kalmomi?4 wadanda za a iya amfani da su wajen 
nazarin adabin Hausa, maimakon a dinga amfani da 
kalmomin Ingilshi ko na Larabci tsantsa. 

Tun daga wannan lokaci ne ake ta samun karuwa 
da yaduwar kalmomi na nazarin adabin Hausa cikin 
sabuntawa da dada inganta amfani da wadanda ake 
da su har zuwa yau. Akwai hanyoyi wadanda ake 
amfani da su wajen samar da kalmomin nazarin 
adabi da suka hada da: 

- kalmomin asali na Hausawa wadanda suka 
ratsa kowane rukuni na adabi, wato adabin baka ko 


adabi rubutacce; 


24 A sakamakon taron ne Farfesa Xalhatu Muhammad ya fitar da 
takarda a kan kevavvun kalmomin nazarin adabin mai suna “A 
Vocabulary of Literary Terms In Hausa” wadda kuma aka buga ta a 
Harsunan Nijeriya II (1973), mujalla ta Cibiyar Nazarin Harsunan 


Nijeriya, Jami'ar Bayero. 


- kalmomi baki, musamman wadanda ake arowa 
daga harshen Larabci ko harshen Ingilishi ko sauran 
harsuna; 

- kalmomi kirkirarru wadanda masana da 
manazarta da makada da mawaka da sauran masu 
sha'awar adabin na Hausa suke samarwa. 

A wannan bangare za a kawo wasu daga cikin 
muhimman kalmomi na nazarin adabin Hausa 
kamar haka: 

3.1 Kalmomi na Sunayen Adabi 


adabi 

adabin Hausa 

adabin baka, adabin gargajiya 

adabi rubutacce, adabin zamani 

adabin ka, adabin takarda 

adabin zube, adabin waka, adabin azancin 
magana 

adabin tsari, adabin raha 

adabin wasan kwaikwayo, adabin kagaggen 
labari, adabin al'umma, adabin nahiya 
adabi matafiyi, adabin yayi 

adabin lokaci, adabin zamani, adabin kasuwa 


3.2 Kalmomin Nazarin Adabin zube 


3.2.1 


jigo 

zubi da tsari 

salo: kamantawa, siffantawa, alamtarwa, 
jinsintarwa da sauransu 

sarrafa harshe: kalmomi, ginin jumla 


Kalmomin Nazarin Tatsuniya/ Gatana 


mabudi + marufi 

lokaci, wuri 

hauhawa (zango-zango na tatsuniya) 
kololuwa (gama hauhawa) 

zango (wurin kwana) 

fayyacewa (karshen labari) 

kodago/ ‘yar waka 

daurin gwarmai, tankiya 

tauraro, makiyi/ makiyiya (misali: Bora) 
bi-yarima (kananan taurari) 

jigo 

kashi (karamin jigo a zango) 
kwaikwayo 

salo da sarrafa harshe 

kammalawa 


3.3 Kalmomin Nazarin Azancin Magana 


gabatarwa 
asali 
ma'ana 


nau'o'i 

jigo 

zubi da tsari 

tsarin jumla/ siga/ kirar jumla 
salon sarrafa harshe 
kammalawa 

manazarta 


3.4 Kalmomin Nazarin Waka 
3.4.1 Kalmomin Auna Nauyi ko Darajar Waka 


fasaha 

tasiri, naso, jirwaye 
azanci 

yanayi 

hikima 

siga/ kira 

falsafa 

haliyya 

kaifin harshe 

da sauransu 


3.4.2 Kalmomin Fitar da Ma'anar Waka 


rerawa 
azanci 

karin murya (hawa, sauka, fadau) 
zaben kalmomi 

hikima 

fasaha 


3.4.3 


344 


rauji 

nakaltar harshe 
sako 

karbi, amshi 
tsari, shiri 

saka, kulla 
raha, nishadi 
kida 


Kalmomin Nazarin Waka Game-Gari 


mabudi, mashigi, budewa, gabatarwa 
tsakure 

manufa 

waiwaye 

tsari/ shiri 

kulli/ kari 

rerawa 

amshi, karbi 

dan waka, diyan waka (ta baka) 
gindin waka (ta baka) 

baiti, baitoci (ta rubutu) 


Sunayen Makada da Mawaka 


zabiya 

makadi (tilo), makada (jam'i) 
makada (sakk), sarkin kida (gabas) 
masarta (sakk) 


3.4.5 


mawaki (tilo: namiji), mawakiya (tilo: mace), 
mawaka (jam'i) 

maroki (tilo: namiji), marokiya (tilo: mace), 
maroka (jam'i) 

kungiya 

kadaita 

jagora 

‘yan amshi, “yan karbi 


Sunayen Rumbunan Adana 

Wakokin Hausa 

diwani25 

kundi26 

littafi 

3.4.6 Wasu Kalmomin Nazarin 
Wakokin Baka 


gabatarwa 

shekarar haihuwa, lokaci, wuri 
salsalar waka 

tarihin makadi, bayanin waka 
awon baka, yawan layuka a da 
tsarin dan waka, tsarin rerawa 
takidi 

rakiya, karbebbeniya, bayayyeniya 


25 Collection, anthology. 


26 Collection. 


3.4.6 


karin murya, amsa-amon kari 
amsa-amon gurbi 

hatimin kari, gidan dara na kari 
turke 

muhallin turke 

takaita turke 

warwara da tsettsefewar turke 
tubalan ginin turke 

solon sarrafawa da adon harshe 
kamantawa , siffantawa, alamtarwa 
jinsintarwa, kinaya 

jaddadar karfafawa 

bakin kalmomi 

karin harshe 

jumla da tsaren-tsarenta 
(Gusau, 1993/2003) 


Wasu Kalmomin Nazari Rubutacciyar 
Waka 


share fage: 

tarihin mawallafi 

tarihin waka 

bayanin diddiga, salsalar waka 
shekarar wallafa 


jigo: 
furucin gundarin jigo, kwayar jigo 


warwarar jigo 
kananan jigogi 
jigo a takaice 


zubi da tsari: 

yawan baitoci 

amsa-amo, kafiya 

karin waka, bahari 

basmala da hamdala, bisimilla da tammat 


salo: 

salo na gaba daya 
salon sarrafawa 
kamantawa, siffantawa, alamtarwa, 
jinsirtarwa 

kwalliya 

kambamar zulake 
baubawan burmi 
karangiya 

zubi mai jan rai 
amfani da al'adu 
amfani da adabin baka 
samarwa da korewa 
da sauransu 


sarrafa harshe: 
zaben kalmomi 
bakin kalmomi 


tsofaffin kalmomi 

dangantakar kalmomi 

Hausar gari-gari, Hausantarwa 

siffar kalmomi 

tsarin jumla, gibin jumla, tsumbure jumla 
kammalawa, kimar jimilla, nadewa 
manazarta 

rataye(Dangambo, 2007) 


3.5 Wasu Kalmomi Game-Gari na Nazarin 
Rubutaccen Adabi 


Marubuci, mawallafi, makagi + n littafi 
Mai dab'i 

Kafiya, amsa-amo 
mai ba da labari 
baiti, baitoci 

mai ilmin labari 
bahari 

mai karatu 
tarbi'i, tahamisi 
mai zalakar zance 
tarfili 

matani 

takadarin baiti 
fasahar 

tauraro 

labari 


mikakken tauraro 
kagagge 

tauraro mai gammo, babba 
kunshiya 

tubalan gini 

wuri 

masu yi 

daidaiku 

lokacin yi 

kauciya 

romon kunne 

raba darnin jigo 
kwarangal 

casar kalma 

kara gishiri 

shagube 

ma'auni 

haliyya + r mawallafi 
hasashe 

haliyya + r waka 
ma'anar ciki 

harshen damo 
luguden kalmomi 
luguden wasulla, haruffa 
gamin bautar kalmomi 
jerin sarke 

nanatau 

tumanya 


zaurfin ma'ana 
dinki 

kaifin ma'ana 
zayyana 

hoto cikin bayani 
kinaya 
amsa-kama 
tamka, kamance 
sabi zarce 

zango 

da sauransu 


3.6 Wasu Kalmomi na Nazarin Kagaggun 
Labarai (Zube da Wasan Kwaikwayo) 


gabatarwa, share fage: 
tarihin marubuci 
tarihin littafi 


zubi da tsari: 
sakin layi, mai shela 
tsarin babi-babi, fitowa-fitowa 


taurari: 

babban tauraro, manyan taurari 
kananan taurari 

mikakke, mai gammo, mai walkiya 


salo: 

salon mawallafi 
hoto cikin bayani 
tafi-da-hankali 
hoton zuci 

amfani da hotuna 
amfani da zane-zane 


aiwatar da harshe, dabarun sarrafa harshe: 
zaben kalmomi 

tsawon jumloli 

tsofaffin kalmomi 

kalmomin aro, bakin kalmomi 

karin harshe 

amfani da azancin magana 

kanun zantuka a labari 

nadewa, kimar jimilla 

manazarta 


3.7 Wasu Kalmomin Nazari Game-Gari 


nazari 
tsokaci 
sharhi 
fida 

tarke 
bincike 
hasashe 
share fage 


shimfida 

gabatarwa, mukaddima 
manufa 

dalili (tilo), dalilai (jam'i) 
darasi (tilo), darussa (jam'i) 
madosa, makasudi 

ta'aliki 

waiwaye, bita 

tushen bayani, karin bayani 
fihirisa 

da sauransu 


KAMMALAWA 


A wannan dan rubutu an yi waiwaye ne game da 
tarihin ginuwar adabi da bunkasarsa a duniya, 
musamman ma an kawo bayanai a kan adabin 
Larabawa da kuma adabin Turawa. Daga nan aka 
bibiyi adabin Hausa aka tattauna dangane da 
ma'anarsa ta fannin ilmi, sannan aka yi magana a kan 
nau'o'insa da makunshiyarsa da sauran abubuwan 


da suka danganci kayan cikinsa. 


Haka kuma, an yi magana game da kalmomin 
fannu na nazarin adabin Hausa bisa manyan sassa na 
adabi guda biyu wato adabin baka na Hausa da kuma 
adabin Hausa rubutacce. Har wa yau, an kawo 
misalai na wadannan kalmomin nazarin adabin 
Hausa domin su kasance kusa da mai nazarita yadda 
zai sami saukin kai wa gare su da kyautace amfani da 
su. 

A rubutun, hakazalika, an nuna adabin Hausa 
yana tafiya kafada-da-kafada da sassan adabin 
duniya, yana ci gaba da bunkasa a ko da yaushe 
kuma ana dada baza himma wajen nazarinsa da 
samar da rubuce-rubuce na ilmi a kansa. 

A dankule, an gabatar da wannan rubutu a 
matsayi na share fage kuma a saukake ta yadda 
kowa da kowa zai iya fahimta, ya kuma yi amfani da 
shi cikin sauki, musamman ma dalibai a zangon 


karatu na sakandare da kwalejojin ilmi da na fasaha 


da kumajami'o'i. Allah ya sa ya zama mai amfaninmu 


baki daya, amin. 


MANAZARTA 


Abrahams, M. H. 1981. A Glossary of Literary Terms. 
New York, Holt: Rinehart and Winston. 


Agada, J. M. 1996. “Literature and Literature 
Instruction in our Schools: Challenges and 
Strategies for Improbement”. 


Badawi, D. 1969 & 1974. Dirasatun fi Nakd al-Adab 
al-Arabi. Beirut, Lebanon: Dar al-Thikafa. 


Bature, A. 1985. “Gudummuwar Sauran Harsuna 
Wajen Habaka Harshen Hausa”. Laccar Makon 
Hausa. Kano: Kungiyar Hausa, Jami'ar Bayero. 


Dangambo, A. 2007. Daurayar Gadon Fede Waka. 
Zaria: Amana Publishers Limited. 


Dangambo, A. 2008. Rabe-Raben Adabin Hausa. Zaria: 
Amana Publishers Limited. 


Dan'iya, D. 1997. “Adon Harshe Cikin Rubutaccen 
Adabin Hausa”. Kundin Digiri na Biyu. Kano: 


Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar 
Bayero. 


Gusau S.M. 1995/2008. Dabarun Nazarin Adabin 
Hausa. Kano: Benchmark Publishers Limited. 


Gusau S.M. 1993/2003. Jagoran Nazarin Wakar 
Baka. Kano: Benchmark Publishers Limited. 


Gusau, S. M. 1984. “Adabin Hausa na Gargajiya: 
Ma'anarsa da Yanaye-Yanayensa”. Gusau: Women 
Arabic Teachers College. 


Gusau, S. M. 1988. “ Wakokin Makadan Fada: 
Sigoginsu da Yanaye-Yanyensu”. Kundin Digiri 
na Uku. Kano: Sashen Koyar da Harsunan 
Nijeriya, Jami'ar Bayero. 


Gusau, S. M. 1991. “Tsokaci kan Tushen Kalmar 
Adabi” a cikin Mujallar Bagaruwa. No. 1, Bol. 1. 
Kano: Kungiyar Hausa, Jami'ar Bayero. 


Gusau, S. M. 2008. Wakokin Baka a Kasar Hausa: 
Yanaye-Yanayensu da  Sigoginsu. Kano: 
Benchmark Publishers Limited. 


Ibrahim, M. S. 1977. Adabin Hausa. Zaria: Institute of 
Education, Ahmadu Bello Unibersity. 


Ibrahim, M. S. 1979. Adabin Zamani na Hausa. Zaria: 
Institute of Education, Ahmadu Bello Unibersity. 


Ibrahim, M. S. 1980. Are-Aren Kalmomi Cikin Hausa. 
Zaria: Institute of Education, Ahmadu Bello 
Unibersity. 


Ibrahim, M. S. 1981. “ Adabin Gargajiya na Hausa: 
Kafin da Kuma Bayan Musulunci” a cikin Nazari 
a kan Harshe da Adabi da Al'adu. Kano: Cibiyar 
Nazarin Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 


Lynderssay, D. & Ladan, U. 1974. Shaihu Umar. 
(Wasan Kwaikwayo). Zaria: Northern Nigeria 
Publishing Company. 


Ma'aluf, L. 1947. Al-Munjid. Beirut, Lebanon: Catholic 
Press. 


Muhammad, X. (ed). 1990. Hausa Metalanguage. 
Ibadan: Unibersity Press Limited. 


Muhammad, D. 1973. “A Bocabulary of Literary Terms 
in Hausa' a Cikin Harsunan Nijeriya III. Kano: 
Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 


Muhammad, Y. M. 2005. Adabin Hausa. Zaria: 
Ahmadu Bello Unibersity Press Limited. 


Mukhtar, I. 2004. Jagoran Nazarin Kagaggun 
Labarai. Kano: Benchmark Publishers Limited. 


Mukoshy, 1. 1978. “Adabin Hausa'. Takarda Wadda ya 
Gabatar. Kano: Jami'ar Bayero. 


Ndudim, C. 1999. Introduction to Study of Literaure 
and Criticism. Darbor, Oyo: Odumatt Press and 
Publishers. 


Ricahard, M. D. 1972. African Folklore. London: 
Prince Hall. 


Richard, M. D. 1972. Folklore and Folklife: An 
Introduction. America, Chicago: Unibersity 
Chicago Press. 


Rufa'i, A. 1981/1982. “Sarrafa Sautukan Larabci a 
Harshen Hausa”. Makala a Cikin Nazari a kan 
Harshe da Adabi da Al'adu. (ed: Yahaya, IN; 
Rufa'i, A. Abu-Manga, A.) Kano: Cibiyar Nazarin 
Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 


Sa'idu, A. G. 1981/1982. “Are-Aren Kalmomi a 
Harshen Hausa”. Makala a Cikin Nazari a kan 
Harshe da Adabi da Al'adu. (ed: Yahaya, IN; 
Rufa'i, A. Abu-Manga, A.) Kano: Cibiyar Nazarin 
Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 


Sabir, A. 1976. Mutanen Kogo. Ibadan/ Zaria: 
Northern Nigeria Publishing Company. 


Sadi, S. A. 1989. “Tsokaci a kan Hanyoyin Nazarin 
Adabin Baka na Hausa”. Takarda Wadda ya 
Gabatar. Kano: Sashen Koyar da Harsunan 
Nijeriya, Jami'ar Bayero. 


Skinner, N. 1980. An Anthology of Hausa Literature in 
Translation. Zaria: Northern Nigeria Publishing 
Company. 


Tafawa Balewa, A. S. A. 1966. Shaihu Umar. Zaria: 
Northern Nigeria Publishing Company. 


Umar, M. B. 1980. Adabin Baka. Zariya: Hausa 
Publications Centre. 


Umar, M. B. 1987. Dangantakar Adabin Baka da 
Al'adun Gargajiaya. Kano: Triumph Publishing 
Company. 


Williams, D. 1990. English Language Teaching: An 
Integrated Approach. Ibadan: Spectrums Books 
Limited. 


Wushishi, B. J. 1998. “Adabin Baka: Sigoginsa da 
Hikimominsa”. Kundin Digiri na Biyu. Kano: 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar 
Bayero. 


Yahaya, I. Y. 1973. “Tarihin Adabin Hausa: Ma'anar 
Adabi”. Makala Wadda ya Gabatar. Kano: Jami'ar 
Bayero. 


Yahaya, I. Y. 1988. Hausa a Rubuce: Tarihin Rubuce- 
Rubuce Cikin Hausa. Zaria: The Northern Nigeria 
Publishing Company. 


Yahaya, I. Y. da Muhammad, S. 1976. Darussa a kan 
Adabin Hausa. Zaria: Institute of Education, 
Ahmadu Bello Unibersity. 


Yahaya, I. Y. da Wasu. 1992. Darussan Hausa. Ibadan: 
Unibersity Press Plc. 


Yahya, A. B. 1984. “ Matsayin Wakokin Baka a Cikin 
Adabin Hausa”. Makala Wadda ya Gabatar. 
Gusau: Women Arabic Teachers College. 


Yahya, A. B. 1997. Jigon Nazarin Waka. Kaduna: 
Fisbas Media Serbices. 


Zulyadaini, B. 8: Abba, M. 2000. Nazari kan Wakar 
Baka ta Hausa. Zaria: Gaskiya Corporation 
Limited. 


